













CERDD NEWYDD, 


Fr YN RHODDI 


"ANES GWRAIG WEDDW, 


A 


“n PHUMPO BLANT, 
| ; | j 'X RHAI A 
1 NEWYNODD I FARWOLAETH. 
Yr honi a fu yn byw yn Dale, yn Nghent, hyd farwolaeth 


ei gwr, end hi a ddywedai wrth rdi mai o Sir Benfro 


Md yr oedd o'i genedigaeth ; yr ydym yn deall iddynt 

A gael y wraiz o phump o blant gwedi marw o Newvn, 
mewn Sgebor, wrth y ffordd gerllaw Guay Street, ar 
ddydd Iau, yr ail o Fis Mai, 1839. 


în uf CT ; 
R Ar y dôn, “ Bryniau'r Iwerddon.” 2 


UD 
1 





Nesewch fy mwyn gyfeillion, rai tirion cydwrandewch, . 
Er trymed ydyw'r newydd, ar gynydd yma gewch, 
Sef hanes am wraig weddw, a phump o blant yn wir 
Newynodd i farwolaeth, yn Nghent, medd geiriau gwir 


2 


Bu hon mewn hir galed$; medd hanes'i ni 'nawr, 
Rol dydd ei gwr daeth arni, mae'n wir dylodi mawr, 
:“ At fagu ei phlant ymdrechodd, gael help oddiwrth plwy 
Ei chais ni fu ond ofeiî un ddimau ni chaent hwy. . 


i — ; 











3 


Ond dweyd caent fyn'd i'r Workhouse, os ewyllysiau'r 
fam, . 
A hithau oedd yn ofni rhag byddai i'w phlant gael cam : 
Hi ddywedodd, os câf ychydig, tuag adre'n ddiddig 'râf, 
Os na chaf ddim 'rwy'n ofni, mai newynu'n wir a wnaf. 
4 
'Rol bod yn bir yn crefu am help i fagu ei phlant, 
Ni chafodd yn ei heisiau, ond ryw wâg eiriau gant, ., 
Yn ol âi tua/i chartre, ei phlant â'u lliwiau'n llwyd, - 
A gwerthu ei gwely ddarfu, gael modd i brynu bwyd. 
5 


'Rol iddi ddarfod gwerthu, y celfi oedd ganddi gyd, 
Mewn angen troi i fegian, a wnaeth ar hyd y byd, 
Gan ddweyd gwell genyf starfio, wrth hir drafaelio'n 


faith ; yo 
Nag yr elwyf byth i'r Woi khouse, nwn plant ymddifaid ^^ 
'chwaith, 
6 


Un o Sir Benfro ydoedd, o'i genedigaeth clyw, 
Ond hi fu draw yn Lloegr, ffynyddoedd rai yn byw ; 
A meddw! wnaeth ryw ddiwrnod, am ddyfodi'w hen wlad 
I wel'd ei mhwyn gyfeillion, ei thirion mam a'i thad, 


7 


A dechreu'i ffordd tua Chymru, wnaeth hi a'i theulu 
bach, 

Doedd hi na'i phlant mae'n ddiau, er's dyddiau'n ol yn 
iach; 

Cyn cerdded deugain milldir, mae'n eglur i ni 'nawr, 

Bu hi a'i phlant bach farw, trwm oedd eu gwedd a'u A 
gwawr, 

| 8 | 


Dydd Iau, sef Mai yr ailfed, medd hanes i ni ar g'odd 
Hi.a gafwyd mewn ysgubor, rhyw olwg sobr oexd; 





3 


Gwel'd menyw a phum plentyn, oedd ddychryn mawr 
i'r gwŷr, 


Eu golwg oedd yn ddigon i doddi'r galon ddâr. 
9 


Ei chorph oedd wedi ei fwyta, mewn amryw fannau'n 
wir, 
Gan lygod medd barn dynion, nis gwyddom beth sy” wir, 
Gwynebau'r plant a hithau, oedd wedi eu bwyta i gyd 
Ni chawd y fath olygfa yn unrhyw barthau o'r byd, 


10 


Gwybyddwn Gwest y Crowner, rowd ar y cyrff yn siwr 
Ac yno'n wir 'roedd trymder a galar ar bob gwr; 
Y Cwest fel hyn a basiodd, a barnodd pawb yn hy, 
Mai alaeth drom farwolaeth gaent o waeth newyn dâ. 


11 
Rol hyn yn fuan claddwyd, a rhoddwyd yn ddinam, 


Y plant mewn bedd i orwedd 'run man a'r fwynaidd fam; 
Maent heddyw mewn lle tawel, heb ryfel o un rhyw, 
Y bedd mae'n wir yw'r annedd, tŷ diwedd pob dyn 
byw. 
12 


Deg diwrnod fe a farnwyd, bu eu cyrph hwy heb eu 


cael, 
Wrth hyny gallwn ddeall, nad oedd eu gwedd ond gwael, 
Eu bwyta wnaeth y llygod, O dyma drallod trist, 
Eu gyddfau a'u hwynebau, i gyd o glust i glust. 


13 
Mae Lloegr gydâ Chymru, braidd oll â'u Miwiau'n 


llwyd, 
Gwlad sydd yn llawn o freintiau, trwm goddef eisiau 
bwyd, 
Er hyny mae llei ofni, yn Nghymra wiw gu wedd, 
Fod llawer o ran eisiau yn myn'd o'r byd i'r bedd. 





? 


4 





14 


Ac felly bu i'r weddw, o eisiau, farw clyw, ; 
A'i phlant bach 'run ffunud, peth garw enbyd yw ; * HM 
Os eu gorthtymu a'u poeni, ga 'nt y'mysg teulu'r llawr 
Gobeithio i'r rhan anfarwol, y'nghanol nef yn awr. a 


15 


| Wel, fwyn drigolion Cymruf, tra. b'oin yn meddu 

b^ braint, 

Ymdrechwn hwyr a bore, am ran o nod« Ifa'r Saint; 2 
Sydd fry o fewn y nefoedd, y'mysg y lluoedd llon, 4 
Yn canu am y gongcwest, heb daw y funud hon. 


16 


Os heb ddim golud byd Ïol, yr IR bobl bach, y 
Cael eyfoeth i'n Lnc au, i'r nef own jT: He “tagÌe ; 
Gt wedi'n yn oes oesoedd 'o WU y nefped a^ wen, 
Cilodfori'r un o'i wirfodd, a'n p: rytiodd 'ar y pre ân A^ 
17. 





Yn y byd yma'n unig, mae ceisio'r meddyg mwyn 
An awr yn r amser goreu, vn ddiâu im' ymddwyn ; 


” I ba amgylchiad bynnag yr elom îs y nen, ” 
NW Ymddiried yn Nuw'r cariad. O gwneled pawb, Amen, 
Y ED WARD JONES, 
4 
IWEDD. 
U 
| h 


wm 


T .Price, Argraffydd, Merthyr. - 





Y 





